


2 


Er 'roeddwn i yn rhodio'r gaua, R 

Ddydd mawrth diwedda' o ddyddiau'jO 
byd Jc 

Mewn lle isel, did Flwir dawel, Jo 

Lle clyw'n i ddwy'n ymgomio yngh 

| Nesu wnes i nes, nesatynt, 





| | Nes oeddwn i yn y lle a'r man, Ï 
| Pwy oedd yno ywn ysgWwrsio, | 
| Ond 'fanwyl gariad gyda'i mam. 5, 
Fy anwyl eneth, ti sydd yma â 
| Gyda mi a'th ddwylaw'n rhydd, A 
| Yn lan dy drwsiad, yn hardd d'osodi 
| A minau am dy fatch?o sydd ; 
| Cai founíio 'th geffyl íy nghang; 
| gynnil, 
A gweision suful iawn i'w dŵn, 
| A golud ddigon, sef aur melynion IP 
| Ac arian gloywon wrth dy glun, 
| A. 


Sidan Persia, Aur Pêriw, 
Gwell geny'r Mab rwy yn ei garu, 


|| 
l] 
í 
| 





y 


u 
|Cei g'weirio'th wely ar bigau drain; 
|Oni choeli'm ceiriau, bydd chwerw'r 

| chwareu | 

|Os meniri gyda'r Bachgen Main. 


a] Rwyf finau am sefyll iddo'n driw 


gO! ai fel yna'r wyt. ti'n darparu, 


Gyda'r Bachgen Main mi fentraf, 
nw lw» dydichwi'rgwir!. 


/Gadawai'r moddion i'r cybyddion, 
|A mentra gyda blodau'r sir, 

| A'i wyneb purwyn, a'i wallt melyn, 
JAc ar ei rudd y mae dwy ros: 


|A gwy 


ì eirbyd y ferch a fyddo 


|Yn ei freichiau'n cysgu'r nos. 


Os, aeth fy nghariad yn mhell dros 
” foroedd, 


|I*e'm gadawodd ar y lan; 


Dewi'r Sant roddo rwydd-deb iddo, 

Ac a'ì cyfarwyddo yn mhob man; 

Da'i ddim i wylo, chwaith na fecsio, 
ag i grio ar ei ol; 





MM —— 


4 


Os ydyw e yn dygwydd imi, iN 
Daw 'fanwyl gariad etto'n ol. 1 


A'i law ei hun 'sgrifenai lythyr, 
Ac ar ei gefn roedd sel o cwyr; 
Ac nid oes dim yn tori 'nghalon 
Ond ei ddarllen fore a hwyr : 

Yn ei waelod mae tair llythyren 
Y rhai sy'n myn'd a'm pryd a'm gweddi 
Ac oni ddaw e'n ol i'w spelio, 

Y rhain a'm gyr i waelod bedd, 





WU o 





